


GALW'R MÔR 


GAN 
JOHN EDWARDS. 


DREFNEWYDD : 


THE WELSH OUTLOOK PRESS, 





i 


' WN 
TN i| 
a 


it 
TWN 


Yw 

WW 
AW” 

AWN 


HAW 
ìU 
W i| 





FA 
“ 








Ŷ db | 
— A 
: CYMERIADAU. 
b4 
A —— 
3 BERYGL ... Gwraig Capten Llong. 
” 
a GWEN Ei Merch. 
U 
Drama ddychmygol yw “Galwr Môr,” ac 
” mid oes ynddi gyfeiriad at unrhyw berson. 
Y maer awdur yn cadw pob hawl iddo'r 
Aunan. 
Am ganiatâd i berfformio'r Ddrama hon 
a'r telerau, ymofyner â 
THE WELSH OUTLOOK PRESS, 
NEWTOWN. 
î 


Y DWAD 


GALWR MÔR. 


GOLYGFA. 


Cegin cartre morwr ar lan y môr yng 
Ngheredigion. Ar y llaw aswy y mae'r tân, gyda 
chadair freichiau ar yr aelwyd. Y ffenestr i 
gyfeiriad y môr, ac o'r tw deheu, ddrws yty. O 
flaen y ffenestr bord fechan, a seld yn yr ymyl. 
Ynghanol yr ystafell y saif bord o faintioli 
cyffredin... Gwelir ar y mur ddarlun llong ar y 
môr. 


Cyfyd y llen ar Betty yn eistedd wrth y tân yn 
synfyfyrio. Chwery'r gweill rhwng ei bysedd, ac 
ar adegau y mae'n cynnyg gwêu. 

Ar fyr daw Gwen i mewn. Erys ennyd ger y 
drws agored i wrando swn y storm. Ac yna, y 
mae'n nesu aty bwrdd gan dynnu allan o'i llaw- 
fasged barsel yn cynnwys crêpe. 

GwEN: Ma'r môr yn curo'n enbyd ar Graig 
Ifan heno. 


4 


BErrv: Ma hi'n arw . . . . ag ynte ma's yco 
ar y môr. 

GwEN: Ro'dd y cymyle'n llanw ar Mynydd 
Mawr amser godro, a ro'dd y gwynt yn codi pan 
gychwynes o Porthafan. 

BETTY :O mor hapus a fyddwn pe bai e gartre! 

GwEu : Fe ddaw adre'n ddiogel— Dydd Sadwrn 
ma angladd Marged, Pengraig. 

BETTY : Marged—Marged—Pam wyt ti'n sôn 
am angladd Marged? 

GwEN: Ro'ch chi am wybod, Mam. Am 
hynny danfonsoch fi i moyn y crêpe (yn dangos 
yc ao) AU wneuth hwn ys rois us Mam ! 
(Ni chymer Betty ddim diddordeb ynddo). 

BETry (gan wrando'r môr): Clyw'r tonne. 

(A gwrendy'r ddwy). 

GwEN : A orweddoch chi wedyn, ar ol i fi fynd? 

BETTY: Do, ychydig, ychydig 'merch i. 

GwEN : Ma llong nhad wedi bod yn ddiweddar 
yn amal. Fe ddaw adre'n ddiogel, peidiwch a 
gofidio . . . . drennydd, neu yfory, neu heno 
efalle, 

BETTY: O daw—fe ddaw adre. 

GwEu : Cafodd ei eni a rhwyden! Bydde nain 
yn gweyd nad oedd dim perigl i reini oddiwrth y 
môr. 


c 


BETTY: Ro'dd hi yn meddwl llawer ohono. 

Gwen: A chapten llong! Does i well e i gael 
drwy'r holl wlad. 

BErry: Nid oes derbyn wyneb gan y môr— 
morwyr da neu wael—ni waeth gan y môr—rhaid 
i borthi e. 

Gweu (yn nesu ati): Ond mae e'n eitha sâff, 
mam. 

BErrv: Rw i'n gw'bod i fod e'n sâff. 

GwEN: Gw'bod hynny? 

BETry (yn isel fel pe buasai'n siarad a'i hun): 
Dod nol i ddweyd—Dyw e ddim wedi dod nol i 
ddweyd—Taliaid Glan'rafon—Ddôn nol i gyd i 
ddweyd. 

GwEN (yn syn) : Dod nol i ddweyd ! (Yn cyrchu 
album oddiar y ford, fechan). 

BErtry :.Daeth| Dan yn/olm 

GwEN :Dw i ddim yn i gofio. 

BETTY : Roedd e wedi croesi cyn i ti dy eni. 


GwEu (gan benlinio, yn rhoi ei bys ar lum): 
Taliaid Glanrafon! Roedd bobol Porthafan yn 
meddwl yn uchel ohonyn nhw. Pun ai William 
neu Dafydd yw hwn? 


BETTY : Dyna Dafydd. Hwnyw William, .., . 
Y môr, y môr . . . . Traethsidan. 


GwEuN: Aeth i long i'r gwaelod ! 
6 


BETTY : Ar Draethsidan ! Ystorm gynddeiriog— 
y gwynt yn rhuo a'r tonne'n curo'n ffyrnig ar 
Graig Ifan—noswaith ofnadwy roedd hi pan 
ddaethe ynoliddweyd.... 

GwENu (yn syn): Nol i ddweyd? 

Berry (yn sylweddoli yr hyn a ddywedodd): 
Erbyn y bore roedd y môr wedi i gymeryd e. 

(Distawrwydd, a GwEN mewn dyryswch yn 
edrych ar ei mam.) 

GwEN : Dyma Dan on'te. Hwnnw gwympodd 
oddiar Graig Ifan ynghanol y storom ddychryn- 
llyd honno. 

BETTY: Fu'r storom honno bron a dinistrio'r 
pentre yn gyfan—a dyma... 

GwEN: Pwy yw hwn a'r wyneb llon caredig 
yma. 

BETTY: Hwnna. O hwnna yw Owen yr hena. 

GweEu : Fe adawodd y bedol arian i nhad. 

BETTY: Yr unig un na chymerodd y môr 
mohono. 

GwENu (yn obeithiol): Wel, ma raid fod nhad 
yn ffodus iawn—y rhwyden, a chael y bedol 
arian. 

BErTry: Ah, Gwen, ma'r môr yn gryfach na 
nhw i gyd—na rhwyden na phedol arian 

(Clywir y tonnau yn rhuo.) 


7 


Gweu (a'i bys ar lun arall): Ma bobol y pentre 
yn siarad llawer am taid—gwr tal, tywyll i olwg 
a thanbaid. 

BETTY: A man twym yn i galon i bawb— 
haelionus. Noswaith arw roedd hi pan ddaeth e 
adre: Roedd mam 6 

GWENUIO 

BETTY : Clywodd i lais e'n galw o'r tywyllwch. 

CHAN AN 

BETTY : Agorodd y drws. 

GWEN le. 

BETTY : A roedd neb yno. 

GwEN: Neb yno? 

BErTrTY: Ond y gwynt fel ellyllon wedi eu 
rhyddhau 

GwEuN: Ar y noswaith y gwnaeth y môr i 
gymeryd e? 

BETTY : Ar y noswaith honno. 

GwEN (yn isel): Daniel, Dafydd, William, a 
Taid! Ond mam, mam, dych chi ddim yn credu 
hynna—i bod nhw'n dod nol i ddweyd cyn—cyn 
—marw. 

BETTY : Dw i ddim yn gwybod bethi gredu... 

GwEN (yn ceisio newid yr ymddiddan): 
'Drychwch. Dyma lun nhad pan oedd e'n ddyn 
ifanc. 


BETry (yn synfyfyriol yn cau'r album): Taliaid 
Glanrafon !—cryfion, dewrion, Owen... Y 
môr yn i cymeryd nhw... .. Neb i edrych : ar ol 
i bedde, ond y gwyntoedd. a'r gwylanod . 

Eu lluniau mewn album dyna'i gyd! 

Gweu (yn gosod yr album ar y ford): Ond ma 
nhad yn eitha sâff 

Berry (gan godi yn gyffrous): Cheiff y môr 
ddim ohono fe hefyd. . .... Na.cheiff.... aNa 
cheiff 

GwEN: Dyw Duw ddim mor greulon a'u 
cymeryd nhw i gyd 

(Clywir taro brawychus ar y ffenestr fel taro 
pig aderyn, a'r storom yn distewi. Edrych 
BETTrv yn ofnus i gyfeiriad y ffenestr ac 
â'n araf tuag ati. Saif yn amheus, a daw 
yn ol drachefn, Gwen yn edrych yn 
bryderus arnî yn y cyfamser). 

GwEN: Dych chi ddim yn teimlo'n dda, 


Berry (yn eistedd): Pam wyt ti'n gweyd 
hynna merch i? 

GwEN: Beth sydd ar eich meddwl trwy gydol 
y dydd? 

BErry: Meddyliau duon sy'n dod i'm 
meddwl. 

GwE : Peidwch a'u coelo nhw. 


9 


BETTY: Rwy'n i hofni nhw... . Ona. fu'se 
yma ! 

GwEN: Ofeddaw....feddaw.... Cewch 
chi i weld e'n dod trwy'r ardd yna fel o'r blaen 
a'i “Betty, O Betty,” a byddwn ninnau yn 
rhedeg yn llon i gwrdd ag e am y gynta. 


BETTY: Dwn i! 


GwEN: Mae e byth a hefyd mor llawen—a 
ch'ythau mor drist 


BETTryY : Ni fu gwell gwr— 


GwEN: Na gwell tad. . . . Cheiff e ddim myned 
i lawr i'r môr ar ol y tro hwn. 


BETTY : Addawodd laweroedd o weithie. 
GwEN : Ond does dim angen iddo fynd. 


BETry: Gwen fach, ma rhai, pe bydden yn 
gwybod mai yn y môr y cân orphwys—o dan y 
tonnau mynyddog—gyda'u brodyr a'u tadau, eto 
yr ân. 

GwEN: Mynd os dyn nhw'n gwybod hynny! 

BErry: Ah, mhlentyn i, rwyt ti ddim yn deall 
nerth y môr. O fel y mae Ben wedi ymdrechu 
ryddhau ei hunan o'i swyn! 

GwEN: Ond mam, does dim anhawster beidio 
mynd ! 


BETTY: Wna'th i oreu unwaith, cyn i ti dy 
eni. 


10 


Uu 


GwEN: Dyn ni ddim yn dlawd. Ma digon 
gyda nii fyw arni nhw. Ceiff aros gartre. ... 
Byddwn yn hapus gyda'n gilydd—chi, a nhad, 
a Gen .. . . (yn dyner) Mam, mam (yn myned 
ati). 

BETTvY (vn ymdrechu cydsynio): Byddwn. ... 
Byddwn. 


GwEN : Bydd eich gofidie drosodd wedyn, mam 
anwyl. 

Berry: Ah, Gwen, nid ti a finnau sydd i 
benderfynnu hynna. 

GwEN: Nag e? 

BETrY : Y môr sy'n galw. 

GwEN: Dyw nhad byth yn ffaelu ar ol 
penderfynnu, 

BETTY: Arosodd gartre. Roedd wrth i fodd 
am ychydig. Ond dyma'r swyn yn i feddiannu 
.... dyddie a nosweithie o anesmwythder, ,... 
Oedd raid iddo 'n gadael. 

GwEN: Rhaid! 

BETTY : Rwyt ti ddim yn deall y môr pan fo'n 
galw. Mae'n swyno ac yn denu, a ma raid 
mynd. Clywaist am y môrforwynion. _Efalle 
mai nhw sy'n hudo—dw i ddim yn gwybod. Ma 
nhw'n gwenu ac yn sibrwd ar rai, a chan nad 
faint yr ymdrechan, canlyn a wnan i gyd. 


GwEN: Dallan nhw ddim peidio? 
11 


BETrry: Clywed y môr? Clywed y môr? ... 


Ymhobman....nosa dydd... . yn ewyn y 
dôn, yng nghregyn y traeth, yn i galon i hunan, 
fanny hefyd . . . . A nawr mae e ma's yco ar y 


fynwent fawr aflonydd. 
(Clywir swn y tonnau yn cynhyddu). 

GwEN (yn amheus): Ys gwn i a odi e'n caru'r 
môr yn fwy na ma fe'n caru ni, a'i gartre a 
Porthafan. 

BeTry: Caru'r mor? | Does, neb yn caru * 
môr. | 

GwEN: Ond... 

BETTY : Gorchymyn ma'r môr, a rhaid i'r sawl 
a'i glywo ufuddhau. 

GwEN (yn benderfynol): Dyma'r tro diwedda 
i nhad. 

BETTY : Duw a ŵyr fod Ben yn fy ngharu i, a 
thi, a'i gartre yn fwy na dim. 

GwEu (wedi ei hofni): Rhaid iddo aros... .. 
Rhaid. ... Rhaid. ... O fel ma'n gas genny'r 
môr!.... Gwenieithus, twyllodrus a chreulon ! 
Mor llonydd ar ol storom! Mor ddiniwed ar ol 
gwneuthur drygioni. 


BETry (yn syn fyfyriol): Ie. 


GweEuN: Odi chi'n cofio'r Sais ifanc hwnnw 
oedd yn aros yn Glasfryn. Cafodd i foddi ar 


12 


tU 


waelod Craig Ifan. Es i lawr i'r traeth yn yr 
hwyr, ac O mor dawel roedd y môr! Doedd i 
wyneb braidd yn symud. Fel pe bu'se'n llawn 
a bolon ar ol difetha bywyd ifanc gobeithiol. 
(Clywir swn y tonnau). 
BErry: Felna roedd y môr pan ddaeth Dan 
adre is i ddweyd. 
(Clywir eto y taro brawychus ar y ffenestr, 
a chwynfanm iasol yn gtaddol raddol 
ddynesu ac wedyn yn cilio draw. 
Try BErry yn ofnus i gyfeiriad y ffenestr. 
Y mae GwEN wedi ei  dychrynnu. 
Gwrandawant, ac yna â GwEN at y 
ffenestr. Saif yno fel pe bai yn dyn a'i 
llygaid y swn sy'n graddol gilio). 
BETTY (wedi ei chyffroi): I fyny o'r eglwys y 
daeth. 
Gwn : Ar hyd ffordd yr eglwys yr aeth yn ol. 
Berry (yn isel): Gwen, a fyddi di weithie'n 
breuddwydio? 
GwEN : Ambell waith. 
BErry : Odi'th freuddwydion yn dod yn wir? 
GwEN : Nadyn. Nadyn. 
BETT/: Ambell waith? 
GwEN: Mam, ma pawb yn breuddwydio ar 
adege. 


13 


Berry: Ond ma rhai yn gallu darllen i'r 
dyfodol. 

GwEN : O, mam! 

BETrry: Angladd Marged—gwelais y cwbwl— 
Toili. 

GwEN: Gwelsoch angladd Marged! Mam, 
dydd Sadwrn ma angladd Marged. 

BErry: Y cynhebrwng, y ffeirad. Doeddwn i 
ddim yno. 

GwEN: Ond, mam, byddwch yn mynd i 
angladd Marged. 

BErry: Byddaf (yn cofio'r toili). Na fyddaf, 
fydda i ddim yno. 

GwEN: Beth ma bobol Porthafan yn son 
cymaint am freuddwydion. 

Berry (yn gyffrous): Odi' nhw'n son am 
freuddwydion? 

GwEN: Hannah'r Hafod a rheina yn clebran 
neno« 

DETLY LOR A 

GwEN : Roedden yn ddistaw pan es i atyn, ond 
clywaisnhw.,... 

BETTY : Beth glywaist ti? 

GwEN : Rywbeth am freuddwydion yn dod yn 
wir. 


14 


bw) 


BETTY: Fy mhreuddwydion i? 
Gweu: Chi? 


BbErTry: Yn dod yn wir. O nadyn, nadyn. 
Oma'tu se(£e gartre ! 

Gweu (yn sibrwd wrthi ei hun yn syn): Am 
danoch chi ro'n nhw'n siarad? Mam, mam, 
(yn ei harwain i eistedd) Does dim rheswm mewn 
breuddwydion. 

BErryv (ar ol ychydig, yn synfyfyriol) : Nag oes. 
N»>- oes. Does dim rheswm ynddyn nhw, 

GwEN: A odych chi'n credu peth felna! 

BETTY: Dyw rheswm ddim yn bobpeth. 


GwEN: Cawsom yn y bregeth ddydd Sul 
diwedda na ddyle neb fod yn bryderus nac yn 
iselyspryd.. Ddylai neb gredu mewn arwyddion 
ac ysbrydion. 

BETTY : Nid yw'r doetha yn deall pobpeth. 

GwEN : Ond ma nhw wedi darllen, a ma nhw'n 
gwybod mwy na allwn ni byth obeithio ei wybod. 


BETry: Ma blynydde a phrofiad yn fwy na 
llyfre, a beth ŵyr arall am yr hyn sy'n reddfol 
ynnom ni? 

GwEu : Ie. 

BErry: Pwy all weyd pam ma bedde Taliaid 
Glanrafon yn nyfnderoedd y môr? Pwy all 


15 


esbonio pam manhw'n dod adrei ddweyd... . 
(Y taro brawychus ar y ffenestr eto. Clywir 
twrw'r taranau, a gwelir y mellt yn gwibio 
trwy'r ffenestr ac yn cynhyddu hyd at 
ddiwedd y chwareu). 

BETTY (yn isel): Clywaist ti? 

GwEN: Clywais .. .. rywbeth. (Yn myned 
yn araf at y ffenestr, ac yn dod yn ol yn araf 
wedyn). Dim ond y gwlaw yn curo ar y ffenestr. 
Cer'wch i orwedd, mam. Rhaid i chi beidio 
edrych felna pan ddaw nhad adre. Dyna ffordd 
od o'i groesawu e! 

BErry (yn synfyfyriol): Pan ddaw Ben adre! 


GwEN : O, mam, dyna groeso iddo—gweld chi 
mor iselysbryd. 

BErry: Aflonydd, anesmwyth. Dalla i ddim 
gorwedd yn fy ngwely—na chysgu o feddwl am 
dano. Neithiwr freuddwydiais . ... 

GwEN (yn ofnus): O, mam, peidiwch. 

BETTY: Breuddwydiais weld... ... 

(Y taro eto.) 

GwEu (yn isel): Beth sy na? 

BErry (yn myned at y ffenestr, yn brawychu, 
ac yn dod yn ei hol): Aderyn . . . . Yr aderyn 
corph. (GwEN yn ofni'n ddirfawr o'r diwedd, yn 
myned at y ffenestr. Gwêl yr aderyn, cyfeiria 
ato a'i bys, gan ysgrechain.  Fflachia'r mellt). 


16 


" 


“) 


Gw&u (yn edrych allan eto): Mam, mam, dyco 
long yn hwylio heibio i Graig Ifan. Ma fflachie'r 
mellt yn i goleuo. 

BETTY (yn gweled y cwbl fel mewn drych, ar ei 
heistedd). 

GwEN:: A nhw byth heibio i Graig Ifan mewn 
storomfelhon!.... 


BETTY : Ma'r tonne fel mynyddoedd. 


GwEN: Dyna hiilawr!.... Na DH 

. Dyna hi yn erbyn STAR ANG ND 
Hwgdle wedi eu rhwygo . . . . Gwelaf forwyr yn 
cydioam yr hwylbrenne .... Dyna hi wedi neidio 


yn ol o'r Graig ! 
BErrvy: A'i hwylie'n yfflon . . . 


GWEN AL US any Graig eto, 0 Dyna 
Tin ddryllie!.. 
BETTY : Ma'r môr yn llawn dynion! .... Ma 


Texyna. Mageyna,*.. 
Gweu (yn obeithiol): Gwelaf y cyche yn 
rhwyfo tuag atyn .... 


Berry: Ofer! Ofer! Fy mreuddwyd! Fy 
mreuddwyd.... 

Lrais (o'r tuallan): Betty, Ho Betty! 

BETrryv (yn codi ac yn myned tuag at y drws): 
Clywaist ti? Ben! Ben! 


17 


GwEN:: Nhad! Nhad! 

(Clywir cnocio ar y drws). 

BETTY (yn agor y drws. Y mae'r storm yn 
distewi a thawelwch o'r tuallan): Ben! Ben! 
(yn dod yn ol i'r ystafell). Ddaeth yn ol i 
ddweyd. (Yn cwympo ar ganol y llawr mewn 
llewvyg. Yn y distawrwydd clywir eto y taro 
arswydus ar y ffenestr, a'r cwynfan brawychus 
yn dynesu ac yn ymbellhau. Gwrendy GwEu, â 
at ei mam, ac wyla'n druenus). 


cR 


DDYF 


